4 i N p - 
* 


PREY IT n 


E N WAE DI A 1 
xa 7550% 6. 
BEDYDD: ' - il 
Neu DRAETHA WD bychan yn profi 
trwy Yſgrythurau di-ymwad a 
rheſymmau eglur nad oedd y cyntak 
ddim yn gyſgod o'r ail. 
Ynghyd a Hymwx ar ddydd bedydd 


CREDADYN. 


A yſgriſenwyd ya Saefonaeg gan y parchedig 
Mr. TOMAS COUIER, gyat Gweinidog 
yr Efengyl yng*Whad yr Haf. 


Yr ail Argraphiad, gyd a diwygiad o amryw 
feiau yn y.cyntaf, ac ychwanegiad o amrvwy 
wrinddadleuon ynghyd ae attedion, a Hymn 
ar dd. chreuad, parhad, cadernid ac ardderch- 
owgrwydd yr undeb rhwhg Ctiſt a Chriſtion. 

Nid yw enwaediad na dienwaediad. 
(Creadut newydd. 
Dat ond jr tydd yn gweithio trwy gatiad. 
r Cadw gorchymyaion Duw, Paul. 
* Mare; . 4 
Y neb a gretto ac a fedyddier a fydd cadwedig. 


YM ACHYMNLLE Fits. 
Argraphwyd ac ar werth gan TITUS EVANS, 
Lle gellir cael argraphu pob thyw Gopign, 
a chyfieithu unthyw Beth o'r Saeſonaeg r 
Cyinraeg, gyda gofal ac am bris gweddaidd. 
Pris Dwy-geiniog ac elw rheſymmol i bryawyr 
amryw/ vn ghyd. 


CNN 


ü- 


— 


r 
- = * 
T7 


(3) 


air at y Darllenydd am yr ail 
Argraphiad hut 


| ID ennyn tan yw amcan y Traeth- 
awd hwn, eithr goleuo'r anwybod- 
s. Clywed rhai yn haeru fed Bedydd 
hanod dan yr Efengyl wedi dyfod i 
newn i'r Eglwys yn lle'r Enwaediad 
lan y Gyfraith, heb chwilio I'r matter 
ithr ei dderbyn fel o ben i ben, yr hyn 
ydd wendid mawr, fel ag y bum yn 
ir fy hunan ; methu cael un ſiampl eg- 
ir o fedydd baban trwy'r holl Deſta- 
tent Newydd: methu clywed y pwnge 
n cael ei drin gan neb, mewn pulpud 
ac mewn yſgrifen, hyd nes cyfarfod 
hn; ei weled yn cynnwys cynnifer 
d reſymmau eglur mewn o mor lleied 
le, ac y gallai'r tlottaf ei gyrhaeddyd ; 
nnifer o egin grawn (aelodau ieu- 
tingc) yn awr. yngwinllan Duw, heb 
awr arfau-amddiffiniad, a llwynogod 
WW pnialwch yr anufudd-dod a'r eywilydd 
lafaidd am eu dilwyno, a mawr-alwad 
pweinidogion a gwrandawyr am, dano, 
m cymmbellodd 1'w ail gyhoeddi, gan 

dy muno ei fod o fudd cyffredin. 
A 2 Sto MoRrGAN, 


(4) 


Y Ganfed Salm yn N yr Efengyl; | 


Meſur cyffredin. 
R IE SU cenwch Lafar Glad, 
A rbowch ufudd-dod hawddgar ; 
Dewch oll o'i flaen a chaniad llon, 
Holl drigolion y ddaear, 


2. Gwybyddwch mai ete ſy Dduw, 
A'n gwnaeth ni yn fyw fel yma ; 
Nid ni'n hunain, ei blant ym ni, 


A defaid rhi ei ei borfa. 
3. 0 ewch i*'w.byrth a diolch brau, 


Yn ei gynteddau molwcb : 
Bendithiwch ei Enw yn ddio'd, 
Ei lafar glod cyhoeddwch. 


4. Can's da yw'r IE S U awdwr hedd, 


Da ei drugaredd heiny: 
Ei anwyl hunan inni roes 


Dros ſythol oes heb fethu. 


Uchenaid. 


Paham rhof ſerch ar fyd ag ty 
Mor llawn o ddrygau, croeſau cry; 
Oni bai ambell brawf o'r nef 
Fe dorrai nghalon ynddo ef. 


Voef y nef ywer man i mi. 
Lie nad oes croes na llygredd cry, 
Unthyw demtiwr, unrhyw boen, 
Na diw ond gwel d a moli's Oen. 


<bean bord 
Y Rheſwm cyntaf, 


AD yw'r yſgrythur yn dywedud mewn un 
lle fod yr Enwaediad dan y Gytraith yn 
gyſgod o Fedydd bab anod dan yr Efengyl, o 
herwydd pabam geill ſod yn gamſynied; je, nid 
| yw dywedud yr hyn nad yw'r yſgrythur yn ei 
4 ddywedud ond tyb wag adychymmyg dyn ; a 
lle nad oes gan yr yſgry'hur dafod i lefaru, ni 
ddylai fod gan griſtion gluſt i wrando na cha- 
Jon i uſuddhau. Yn awr, nid oes ond un yſgty- 
thur a gotteic i'r pwrpas hwn gan y cadarnaf 
dros y pwngc, a honno yw Col. ij. 11.a'r 12. 
lle ſonir am Enwaediad, Vn yr hwn ''ch en- 
waediwyd ag enwaediad nid o waith llaw, &c. : 
a d. 11. Mecd ad. 12, Wedi eich cyd-gla- 
ddu ag ef yn y bedydd, yn yr hwn hefyd ich 
cyd-gyfedwyd trwy ffydd gweithrediad Duw, 
yr hwn at cyfodes ef o feirw”. V mae'r apoſ- 
tol yma yn dywedud meddynt, ſod Bedydd we- 
di dytod yn lle'r Enwaediad : Bernwch a does y 
cyfryw air yn yr ymadrodd, pa un ai eſponiad 
cwbl wyrdraws a gwthiedig ydyw ; ond medd- 
ynt, mae'r apoſtol yma yn pet ſwadie't Coloſiaid 
oddi-wrth yr Eawaediad, ac am hynny yn coffau 
Bedydd fel wedi dyfod yn ei le. Yr wyf yn at- 
teb, mae hyn hetyd yn ęyſeiliornus canys nid 
yw'r apoſtol mewn un. meſur nac mewn un lie 
trwy'r holl epiſtol hwn yn beio'r Coloſiaid am 
ddal yr Fnwgediad. Yn unig yn ad. 11, y mae 
yn dywedud eu bod wedi eu henwaedu ag en- 
waediad nid o w:ith llaw, yn dalallan iddynt 


yr hyn oedd ganddynt yn Ghiiſt, ſef cyſiawn= 
f ; dex. 


(6) 


der trwy ei enwaediad ef, canys fe gyflawnodd 
efe wedi ei enwaedu bob cyfiawnder ag oedd yr 
Enwaediad yn ei ofyn. Dyma'r rheſwm cyn- 
taf, ſef nad yw'r yſgrythur yn dywedud mewn 
un lle fod yr Enwaediad dan y Gyfraith yn gyl=- 
god o Fedydd Babanod dan yr Efengyl. | 
II. Nad yw y rheol am. Fedydd dan y Teſt- 
ament newydd yr un a'r rheol am yt Enwaed- 
dan y Gyfraith, Y rheol am yr Enwaediad. 
oedd fod pob plentyn gwrryw eo had Abraham 
+ gael ei enwaedu yr wythfed dydd, Gen. xvii. 
ori i'r 14. Y rheol a'r gorchymyn am Fed- 


ydd dan yr Efengyl yw, fo d i bwy bynnag a 


gredo, gwrryw neu fenyw, luddew neu Genedl- 
ddyn, hen neu ieuangc, gael ei fedyddio, Mat. 
xxviii. 19, Marc xvi. 16. AQ. viii 12. V rhai 
ag oedd yn gwrando Philip yn pregethu, Pan 
gredaſant, hwy a fedyddiwyd yn wyr ac yn. 
wrazedd, Os oedd yr Enwaediad yn gyſgod o'r: 
Bedydd pa reol ſydd am fedyddio benywaid 
fel uchod, y rhai ni alleſid eu henwaedu, ac: 
nid oeddynt ychwaith. o. fem y gorchymyn am, 


. Cano. 


III. Ni roduir dim-o'r umenwau mewn un lle 
yn yr yſgrytbur i Fedydd ag s roddir i'r En- 
waediad, megis Cyfammod, Gen xvii. Inſel, 
Rhuf. iv: 11. Nid yw Bedydd mewn un lle yn 
yr y{grythur. yn cael ei alw yn Sel, nid wyt ych- 
waith. yn darllen am uo ſel ir credadyn ond 
Vſpryd Duw ; er i Fedydd (er dim a wn i yn-- 


qdi ſail) gael ei alw yn Sel. Eithr gwir yw, y. 


gall Yipryd Duw droſglwyddo cyſur ynddo- 
d; enaid. credadyn. fel mewn: ordinhadau eraiil. 


IV- 


T4] 


IV. Y mae'r Bedydd a'rtEnwaediad yh wa- 
hanol yn y peth ei hun, torri ymaith flaen groen 
Enawd y gwrrywaid yn unig oedd un, trochi 
credinwyr dan neu mewn dwtr yw'r llall, Yr 
enw'r Tad, y Mab, a'r Yſpr yd Glan, Exo. iv, 
25. Mat. xxviil. 19. N 
V. Nid yr un dibenion. 1 Diben yr En- 
waediad oedd ſicrhau i Abrabam a'i hiliogaeth y 
deuai Criſt o'r had hwnnw, o herwydd pa ham 
y chwanegwyd ef at yr addewid, Gen, xvii. 10. 
nid oes dim o'r cyfryw beth mewn Bedydd, mae 
Hwnnw yn dal allan ddyfodiad Crifti olchi ym- 
aith bechodau ei bobl ya ei waed ei hun, 
Act. xxii. 16; Dat. i, 5. 

2. Cyſgodi neu oſod allan Teſu Griſt yr hwn 
oed di gae l ei enwaedu, ac yn ganlynol i roddi 
uu dd-dod perffaith dros ei hol] eiddo, ac telly 
dwyn i mewn enwaediad yſprydol tragywyddol, 
ſef cyhawnder ttagy wyddol trwy Iwyr-gyflawnu 
deddf yr Enwaediad, Dan. ix. 24. Eithr mae 
Bedydd yn dal allan gydffurfiad 'credadyn a 
Jeſu Griſt yn ei ddioddefaint, marwolaeth, cla» 


ddedigaeth, ac adgyfodiad, Rhuf. vi. 3. 4. 


VI. Nid oedd yr Enwaediad ddim yn gyt- 
god o'r Bedydd, canys nid yw'r Bedydd ond 
cyſgod ei hun. Yr wyf yn barnu nad doethineb 


vw fod un cyſgod yn gyſgod o un arall, canys 


Criſt oedd ac y ſylwedd yr holl gyſgodau. 


VII. Nid oedd yr Enwaediad ddim yn gyſ- 2 


od o'r Bebydd, canys yr oeddynt ill dau mewn 
arferiad yr un amſer, ſef holl amſer pregeth- 
1ad Criſt yn y byd; os Bedydd oedd ac y ſyl- 
wedd yr Enwaediad, yna pan ddaeth y ſy lw edd 
wewaith dxlaſgi's cyſgod ddiflannn yn y Vir, 


mM} 


———_— 


| 26 tin. > a 3 | — N r 22 
—— TE. * +. na Aa 
2 — — , _— — — r - 


—— 


— 


— 2 _ "PTY — 2 


— —- — 


— - ᷑ʒꝓ ́q—ä—ͤöͤ 
8 TE Tas = 


- 22 . - 8 - 
a — — 
8 — — 5 
po =— k = 


(8) 


VIII. Yr oedd dibenionexaill ir Enwaediad, 
ſef dal allan yn gyntaf, Enwaediad y galon 
trwy ddioſg corph pechod a llygtedigaeth, o 
he twyd d pi ham y gelwir ef Enwaediad nid « 
' waith law yu yr yſgrythyrau a rag-goffawye 
Col, ii. 11. Gwel hefyd Rhuf. ii. 28. 29. o byr 
yr oedd yr Enwaediad yn gyſgod. 

- Yn ail, dalallan waith Crit yn cyflawnu' 
ddeddf i'r.. hon yr oedd yr Enwa ediad yn perth 
Vn. ac felly rhydd-did Criſtianogion trwy Griff 


Deliwch iylw, yr oedd yr hwn a enwaedid yn}, _ 
rhwhg i'gadw'r holl ddeddt, Gal, v. 3. a'r vi 
1e, ytNhyn ni allodd neb erfoed ei wneuthurf 


Act. xv. 10. gan ei bod yn gofyn perffeithrwyd 
natur, gweithred, a pharhad; eithr Criſt, yr 


yn meddiannu natur beiffaĩth, wedi ei enwaedu 


A2 berffaith gyflawnodd y gyfraith, ac a waae 
yn awdr iachawdriaeth dragywyddol ifr thai ol 
a ufuddhaent iddo. IS 


Gwrth. Os gwrthddadleuir fod Bedydd wed] * 
dyfod yn lle'r Enwaediad, o herwydd mai try 
Enwaediad y derbynid yr Iuddewon i'r eglwyg. 


_actelly ninnau trwy fedydd. 


Att. Gadewch ddyiod Bedydd yn llefr Enwae 1 


diad; ya gyntaf, gwir yw mai Bedydd ſy*n rhe 
derbyniac allanol, gweledig, wedi'r amlygiad ( 
ffydd, i.eglwys Criſt, AR. ii 41. Yna y rbai 
ddetbyniaſant ei air ef yn ewyllyſgar a fedydci 


wyd a chwanegwyd attynt, &c. Ad. vii. 36-34 


Eithr nid oedd vr Enwaediad yn dderbyniad i 
Iuddewon ier eglwys canys yr oeddynt wedi e 


gent ynddi ac yn aclodau o honi, ac yn cacl cf. 


benwaedu,'am eu bod fellhy, Gen. xvii. 11.1 


Deliwch ſylw, os yr Enwaediad gedd yn. rbq. 


devour: 


liad, 
zalon 
th, o 
nid « 
awye 
o hyr 


- 


nu 

perth 
Gtiſt 
did y 


a'r in 


uthurl 


rwyd 
jſt, yt 
waedu 
„ae 
thai ol 


d wed 


i trwy} 


eglwys 


Enwat 
'y*n rh 
ygiad ( 
y rhai ; 
tedydCl 
. 36-38 
yniad | 
wedi < 
cache 
23-4 
| yn. rhC 
let bor“ 


temoniol a chy! 
-ſylwedd o'r cl, leſu Gift {| 
Fu dlaf, Gadewch foi Bedydd” wedi dyfod yn 
lHle'r Enwaediad, nid yw on- dywedyd i ni pwy 
ddylal gsel eu bedyddin; yr odd, Abraham yu 
 gredadyn bir am ſet cyn ei envatdu, Hab. Ai. 8. 
Gb. xv. 6. a'r hai ly o tivd4 Abraham, y thai 
' hyony+ yw plant neu had Abr chain ac etifeddion 
"yn ol. yr” addewid dan yr Efengyl Gal. iii. 7 
29 Proiwch fad eich hibingd ya gredynwyr tel 
'*Abraham, dyna'r dadi wedi darfod. 
Eithr gall fod rhai yn barvul i wr 
Onid braint y. laddewon oed eu bod hwy su 
* plant i gaclen henwiedu; a ydyw'r Efcngyl yn 
gyiynzach na'r Gvfraith, onid oes my o ftaint 
7 Griftiznozhon dan yr Ef:ngyt nig oedd Pr lu- 
' ddeworn dan y Gytraith; my 0 rydd-did, gras, 
a gogotant, pabam yan hyany ns chaiff babanod 
credynhwy en bedyddis dan yr Fengyl, yn gyl- 
tal a had natutiol Abrahai 
dan y Gytraith ? 
Att. 'Mie*f *rheſwm 
any dodaeth yn n 


Ila 


F 
1 
64 
+ x06 
' 


. "rh 

5 

ier Inddewon 7 aelodaeth 
ynt vn gelo lau cyn eu henwaedu; ac fell nid 
de ddynt pan aethant dros yt Lordilonen i dir Ca- 
naan ddim vn eglwys i O uw, canys nid oedd 
neb o honynt weiji eu heuwaedu ond Caleb a 
loſua, tel y gellweh weled loſ vi. 2. lie'r ad- 
newyddwyd yr Enwaediad, Orqinna ! ydoed d 
ag oedd Dnw yn ei gafvn gan feibion Iſracl,: ſe- 
od, i buaauh 


* 
. 
—— — 


. yna nid oedJ- 


2 


— 


n — — 


— — 


_— — m 


yd aes delai'r 


n- gael eu henwaedu 


hwn yn dangos Ilawer o 
atur y dd wy oruchwyliacth, a 
wer iwo arogl.yr hen gyfunmodryndao. 

wir yw fol mwy o freintiau, rhyJd-did, 


gras, A gogomant dan yr Ei bey! nag odd dan 


ec 


110 


y pyfraith, eithr dylem geiſio dyall beth yw 
breintiau Criſſtanogion dan yr Efnn gyl; fe ſydd- 
at breintiau'r luddewon yn gaethiwed i Griftian= 
ogion. Chwi a ddywedweh mai broint yr lu- 
dyewon oedd ſod eu plant i gael eu heoawaedu ; 
yr: oedd y eytryw fraint ag odd ya eu rhwymo i 
Zadw'r bolt - ddedet, Rhot, ii. 28. Gal. v. Nid 
des un ot breinriau iucdewig na ſyddai, yn gaethi · 
wed i Griſtianogion. A welech yr ordinh+d waed- 
yd honno Ex. iv. 25. 26. yn raint? Orfol 
torr) blaen-orwyn eich plant gwrrywaid yn w th 
niwrnod oed, eich holl wrrywaid i ddyfod dair 
Ewaith yn y flwyddyn i ryw le addeliad, a ſyne 
ned na ddelent yn waglaw. Addoliad coſtſawr 
aun oedd yr addoliai iuddewig, ac etto mg 
cedd yn cynnwys ond cyſgod o ddaionvs bethau i 
&©ytod. Vr aberthau oedd eu Hefengyl hwy, a 
Duw yu datguddic'r Meſſia trwyddynt i rai. Y 
was bteintiau'r Criſtianogion dan yr Efergyl ya 
thai Yiprycol, a'u berdinkadau hefyd, Phil. iii. 
3. Canzs yr Enweedidd ydym ni, y thai ydym 
ya gwaſanaethu Duw yn yr Yſpryd, ac yn gor- 
foleddu yn Jef Grift, ac nid yn ymddiried yn y 
cnaud, mewn unrhyw gyflawniedau o'r eiddom 
ein hunain, 'Mewn gair, braint Criſtion dan yr 
Etengyl yw ce] ei wnevd yn dderbyniwr o 


Jeſu Grift, (ylwedd yr hol gyſgodau iuddewig, 


byw yn unig arno, ac ufuddbau iddo; yr Ar- 
Rs Yn datguddio ac yn cymbwyſo, y Ciift- 


Ton yn derbyn fel y ddacar yn derbyn yr haul 


a glaw, | 

© Dywedwch i mi pa feaint yw i faban tlawd 

zac! tacnellu ychydig ddwtr oer yn ei wyneb? 

4 Hud neu a weithia hynny ras yngdo, neu a 
| | adgerhedls 


y ityd 


61 
age ne d byany. ef fel eich dyſgir? . Os echole · 


dig ydyw, a ddichon ete. wneuthut thyw dde- 
nydd o hon, neu dderbyn un peth a © ſodir allan 


yaddi i.lygad ffydd ? na ddichon, canys nid oes 
dim fygd ganddo, yr hoo ſy'n otynol 1g y rhei a. 
ſydd ant gytrannogion o orvinhadau'r Efengyl, ca- 
1 heb ydd -amboſibl yw 'rbyagu boud Duw 
newn un gorchwyl, Heb 11 „ CC 42 
© Gwrthdd. Rhaid zadef nad des dim ffydd ga, 
faban, etto mae ffydd, gan ei fieni, a, thros 
blant y ftyqdloniaid /n upig yr wyb ya dadjeu,. | 
A, Un. dros _blant;y ydd loniaid yn, unig y. 
ye. ydych yn dadley, Pa beth 3 wneweh,o'c.mpre. 
cen o Fabangd, anfiydulonaid a Ejddloniaid, 
held a tuunt feigw, cya bod. en waegiiad na bed-- 
dd chwaitb, mewn trueni oll, na atto Duw ? 
P 4 lanQciddrwydd natutiglſ y ymhlanty ffydd- 
loaiaid, tha gor yr. anffyddloq;pid ? a ydyw,Piant 
y ifyddloniaid” yn cael eu 3canhediu yughrothau 
eu mhammau mw wa. thy aingenach ffordd na 
threto gytfredinol natur? Ywhellach pa ffydd 
all ſod gan rignj, a mee hes bod yn dduw iol, 
ati eu babanod, ni allant gredu en bol yn ethols. 
ediz'(0ddicithr gg lu o hooynt Greigdio, 3 daxin-, 
defoeds arfaeih Puy) yes we lot itwtHh- 
a, etholedigaeth, yn torci.allan, ,magig.galweds: 
igaeth effcithiol, LA mewn gras, &. Chwj, 
De ab., Nig Eh ein fiydd za addewid 
le dywedodd Myfi a fyddaf yn, Dduw. 
i ti ac sech had ar dy gl di. Pa un ai holl had, 
neu re A) are. a feddyſivch neu rai o 
honynt ? Os i holl had, Pa todd y mae. thai o 
blant duwiolion yn roi allan ei v thiau pn wae th, 
na phlant yr annuwiolaf, tyſt Hophei a Phineas, 
plaut duwiol * Adoma ac Abialom, plant 
= 


Datydd, 


. ( 12 ) 


Dafydd, gwr yn ol calon Duw, ac amryw er- 
all, a wnacth eu hanghredyniaeth hwy ffydd 
neu arfaeth DW yn ofer? Qs i rai o'r. had, yaa ;; » 
na fedyddi weh ond-rhaio'ch babanod, , | - 
| Gwrth. "Oni ddywedodd Paul. a Silas with 
geidwad y carchar, Cied yo yr Arglwycd lelv,, 
a chadwedig fyddi di a'th. deuJu, Ad. xvi. 7, Vn. 
credu o'r blaen, felly, rhaid mai hyn yw yityr y 
geiriau, Cred di a chreded a deulu hetyd, a 
chadwedig ty cdi oi ath deulu hetyd, neu ynte,, 
Cred di, creded dy deulu neu heidio, hwy fydd- 
ant cadwedig drwy dy fiydd ci . Jp ganlyngl,, od 
aeth teulu geidwag y carchar ir netogdd te aeth 
yno deulu ,anghredyniol- Mi bende rfynaf hyn o 


ddadl yngeiriau hen gardd Cynue!g patchedig-. 


Nid ffydd dy fam nid ffydd dy dad, 
Nid 8ydd dy brins a'r penna 9'th wlad: 
Pawb_ a geduir bob yr un. | 
Wrth.eiftydd i gred ei hun. 


» #* 


j 


Fe ddywed rhyw un, Onid yw'r yſgrythur ya , 
dywedud,. Canys i chwi mae't addewid ac.i'ch. 
plant, ac i bawb ymhell, cynniſer ag alwo yt. 
Arglwydd ein Duw atto. Atteb, protwch fod- 
baban wedi, cael ei alw gan yt Arglwydd dyna'r 
— | 

Ynhe)lach, mae'r apofiol. yma yn adgoffa 
geiriau'r prophwyd, Joel, fel y.dywed ele ei hun, 
ond nid yw Joel yn fon am blant, pa ſail oedd 
gan yr apoſtol i chwanegu at eiriau'r prophwyd 
nis gyn; eithr ceiliwn, chwilio pa addewid a: 
wnaed i Juddewon ac iw plant. Ni a welwn : 


vu 


gvntaf, tra-elgur yw nad oedd efe na'l geuſu 1 


yn y 
kilo: 
ddi a 
Ac) 


C43 } 


yn yr addewid i Abraham, yn gyntaf, amlhad . 
biliogaeth, Yn ailgwlad Canzan, a bir oes yn- 


hiliogaeth Joan xiii. 59. Tit. i. 2. Eithr a eglut- 


ddi ar yr ammod o ufudddod, gwel Neut. xxyiilys 
Ac yn drydydd, y deuai Criſt, o'i ilogaeth ef, +5 
ac y bendithid vr holl dgaear yn, Si havef, ive 4, y 

Mae'n egluz mai pethau_tymhorol.oedd y rhal, „ 4 
cyntaf ; an yr „ ya,ci hegluro; <<, 
Gal. itt. 15. yr hon oedd yn cynnwys pethaa _,.; . 
yiprydol a. thragywyddo), yr ed addewid or 194 
pethau byngy wedi ei gwneuthur i'r Cytryngyurt „ ., 
tel pen cytammod cyn bod Abraham na neb oi. A* 


. 14 r T's 


wyd trwy bregcthu mewn amferaedd priod*. .,. 4 
Gwel Gal iii, 8. Pe buaſair adden id o tywyd,. , 3 
fragywyddol wedi ei gwnenthur i Abraham af.” 5 
had natutigl, bua fegt oll yn gadwedig, ood mae 2 
Elias yn dywedud, Cyd byddai niter meibion 3 
Tirael fel tywod y mor, gweddill a achobig. Fg 
allai dywedai ryw un, fod hyniy yn perthyn ir. . 
dychweliad o'r caethiwed, gall tod telly mewn * 
rhyw yftyriacth, ond mae'r apoſtol yn ei gyfeirio, , 4 
at bethau amgen, pethau yſprydol a thiagywydds. ,. , 
ol, Rhuf. x. 5, „7. a : T7 i er e er ; . 19 3 
Ymhellach, mae'r gair A hoil deuluoedd y. D 6 
ddaear a tendithir----yn dy had di, yn gra thei- . 
Iwng o fanwl ſylw, os cawn y cymmorih a, * 
fraint o godi claws y crochan aur a mjued at y care 
Manna, a chael bwytta a hono, cael torri ttu © .. 
len y gaig, at y ſylwedd, cany; mae'n cynnͥůWys, 3 
un o brit ddifgelion teytgas befdedd; mae Paul. 
Gal. iii. .16. yn dywedud beth a phwy ſydd i niü̃ 
i feddwl with yr Had ya, Acith had, yr hun 
yw Criſt. Had y wraig gecd yr enw cyataf a . ,, 
galodd Jeſu Git etived, Gen. iii, 15, 41 AX. . 4 


22 * * * 9 24 
1 = FEE: * * *. * 1 1 . 4-* > Y 
S 4 Big 8 ; 
2 ** + Sg @ -. .o& 2523 - 


- in 0a, 29 wet” 
N 4 * 


. (14% 
Had Abraham Os yſtyri un i Dduw grev'e Ad 
eynſaf o bridd y ddatar, un yſtyr if gair Adda 
% dgeafol, ai fod ef wedi ei wneuthnr yn ol 

Wurfyr horn oedd ar ddyfod, ſet yr ait Adda, yr 
un enw at on defnydd o tan. ei ddynol anian, 
gc felly netvedd a daeat wedi' eu huno yn ej 
nol anian yr ho 


berſon gogotedidus ef; ei dd. 


dend 07 dditar” edi edel ei bendith o, ei chyn- 
NMgazeddu oi barddetchogi à hol! nnweoday' a. 


Peha Duudod; à thiwy'yr unde 
gfeadigaeth) a dyndod, mae bendithion uwe \ 
CYrraes & rbif yn ymddylifo yu funvgol fr gred- 
 digacth,' a phati' atzafier hyn dyna bi yo trenguy 
Nalin. civ, 29. Gwel hefyd Act xu. 28. 


© Eithir gan nad anadlodd Duw angd] einioes,, 


ac nat" sech un 't creaduriaid a wnaeth' yh en- 
ad bw ond gyn, Gen, ii. 7. felly pig bes uh. 
& honynt wed ei gynnyfgieddu ag yipryd ac ch- 
aid anfarwol'ond dyn: ac telly yn feddiannol o 
See i de tbyn bendithion Ae . 

ddol'ond'ete ; ac yngbymmetiad y natur ddy- 
fe; r a" pha beth 
a 


ee pavoy, ffeithis | 

| bynuag cel yh entheidiol at berffeithio ty». 

wyſdg ein 'hia abt th, yn y 710 todd 
e eee nes ef 
at tynydd Calfaria'yn waeg Dpw, AQ . 20, 
Delvch'folw' ymbMlach, ni ddywedir 1 rwy gy; 
had*ci,"eithir YN dy had di i y thai ſydd yn Yr, 

| dad {yn cael y tengith perde, yn gyocal, 
ditguddiad ou trueni yn al, dafguddiad' o'r, 
iaShawdwrigeth, © Gal: 3. 16.” ac yn" drydydd, 
Ae korona Protinch id cich bebe 
yo yr had; a chwedi eu bendithis a'r ddau pyn 
daß a bedyddiwck bwyat A ch g tocſaw. 


vii rhiwog' netoedg a dadar, Duwtiod (yd 0 


AQ xX 28. N 


(15) 


Durch. Os oedd y plant yn y cyfammod g 
Rniepi. pa bryd y torrwyd hwy nt ymaithf' 
At. Rhaid ceifho ned ymha gy tanunod yg 
oeddynt, capys yr oedd yr Iuddewon tan ddau 
yfammod, rhai o honynt dan gytammod o rag 
Jp Ghrift, am fywyd tragywyddol a'i boll-bet- 
thynaſau, pawb 9 bonynt dan gyfammod gweie 
thredoedd am bethau'r bywyd hwn, gwel Deut, 
xxviii, Os mewn cyfammod o ras, yn Gbtiſt, mae 
poll 'ddeiliaid bwnow, vn gadwedig, Joan xviii. 
9 Orr rhai a roddaiſt i mi, ni chollais i yr un; 
ey mac*n chaid dywedud eu dod hwy, oll yn 
adwedig, yr hyn mai'r.-prophwyyd mwyaf yn eu. 
lith yn ei whthwyneby ; neu, mai dan.gyfam- 
od-gweithredoedd ; ammodol am bethau tym- 
horol yr &fddynt ; am.yr hyn gyfammod mai 
uw yn dywedud na thrigatant, kwy ddim, yn- 
do, ac iddn, yntau eu heſgeuluſo hwythau, 
Heb. viii. 9, Felly, ar gyſnewidiad yt oruch- 
wyliaeth nev'r cytammod am bethau tymhorol, 
at hethau yſprydol, o weithredoecd ſetemoniol 
at ffydd yn Ghriſt, &c. y torrwyd bwynt ymaith, 
Os gotynir pa ham? fe. atteh Paul; Rhuf. xi. 20, 
mai trwy anghredyniaeth. Felly 'nawr, V rhai 
{ydd o fiydd, y thai hynny yw plant Abraham, 
ac efifeddion yn ol yr addewid, Gal. in, 7, 29, 
Plant i Dduw trv-y ffydd yn Ghrift, nid tw. 
dceilliaw o lwynan Abraham. 
Felly. nid yw dal tod yr enwaediad yn gyſgod 
© fedydd babanod tan yr Etengyl, ac y dylid eu 
dedyddio, yn y canlyniad, ddim Nat na gwadu 
tytnewidiad yr oruchwiligeth, ac felly dyfodiad 
Criſt yn y cnawd, a dymchwelyd yr boll gretydd 
griſtianogol Gwrth, 


* 


* 


* 
1 221 p "=. er. 


= -alimen nu y' yp velinr” 
© eredadyn, na bedydd baban.”-ei\thr 8rvinhad 1 wa- 


1 6 0 


Gonk. Dyed A= un ei fod yn elywed 
iddo gael ei fedyddio yn faban, i fod ef yn 
feddlon adigon 'r bed yd hwnnw, 8 

Att. Gallaſai7r nifer fawr honno a ddwyſbig- 
yd Van dre zeth*Pedr, AAR: ii. 28. ddywedud 
iddynt gacl el benwaedu, fod ei nod ef yn eu 
cnawd hwy y tydd hwnnw, af well féilfaen nag 
y gall un gur ddywedud id gael et fedyddio 
In ei febyd*; yr 'oecitt gorebymyb Duw am yr 
*enwaediad | y'pryti by any, Gene vit. Tt. yr hyn 
Nil bedd, at ufd ds zm fedydd böban. 


Gott Pa foddy gellweh ddywedud nad oes 


1 am fedyate babanod,' pan*yw Criſt, 
ya aywedud, Gadench i blant bychain ddy fod 
attat fi. 4c-na waherddweh iddynt. . 

Att Gwir y, eitht os oeddynt yn ddeiliaid 
be dydd ac yy cyfaminoil; neu i gael eu dwyn 


1 au derbyn Tr eglwys 75 fedydd, Pa ham va 


buaſai y that a' dygafart yn ceiſid dwfr, a Chan 
Ce: Jeſu ei d enellu 4 eu Rwynebau A givneuthur 
lan y- bes ar“ eu talcennau, = 1 am 
teichnafon, pan dqdefent f oedraß, y. byddai idd- 
yr yawithoQ ar hyd, y EnaWvd, ar cythraul; 
a chadw o'tionynt wynfydedig ewyllys, Duw a'l 


| orchyaiynion,” a * rhodio ynidyne holl ddyddiau 


Tu byw 6? -efifa” Q cymimerth yn. ei freichiau ac 
mu bendithioud; ni «ddywedir, | iddo eu bedyddio. 
Sellir meddwi- tai Platit't tan ryw ; ach wyliau cor- 
 Phorol oeddynt:*** 

Gwith. Pe 'ddywed Ay un: Nid wyf yn 


rdwydqus ian yd. ſe fyddai gywilyddus gen- 


nyt fi tyned dani, ac y mae ä eglwWy- 


hg ya gacthiwus iawn, 


n twy Atos ſ:dydd 


hlith 
hya 

paid 
gwil 
gid, 
eith. 


Ae ymbellach, yr wyſi yn gueied aelodau eg- 


leſig yn lawn rthagfarn, ac yn barod ar bob 
uchos bychan i gnol a thraflyngcu eu gilydd fel a 
yr wyh yn ei gytrit yn fraint fod ya thydd oddi- 
writhynt. 

Atteh. Mae Criſt ya atteb y rhan gyntaf o'r 
7wrthddadl ya Marc viii, 38. Canys pwy byn- 
nag a fvddo cywilydd ganddo fi a'm geit iau - 
hdd cywilydd gan Fab y dyn yntau betyd, &c. 
a'r ail ran yn Luc xix. 27.--Fy ngelynion hynny, 


I rhai ni fynnaſent i mi deyrnaſu arnynt, dygwch 


bh 4ynt yma, a llediwch ger ty myon i. | 
Gwir yw fod gormod o ddiftyg cariad ym- 
blith proffeſwyt cief ydd o bob barn ac enw, yr 
hyn ddylai tod yn fatter © alar 4 gweddi ; eithr 
paid a'u taflu ymaith am ambell frycheuyn ar eu 
gwilgoedd pan y mae ay wilg di yn frychau ei 
gid, a phaid a chyfrif hynny i'w gras a'u cretydd, 
eithr iC Hlygredd a'u hammherffeithrwydd. 
Ymhellach yſtyria'r enway rhagorol a roddir i 
eglwys Dduw yn'yr yſgrythurau, megis Etifedd- 
iaeth yr Arglwydd, Praidd, Gwinllan, Garda, 
Ty, Chwaer; Dyweddi, Priod, Corph, Anwyl- 
yd ei enaid, Canwyll eilygad, ynghyd ag amryw 
eraill, pa rai ty'n dal allan bob anwyldeb, gotal, 
a diogelwch; hefyd mai'r eglwys yw Tir yr 
Addewid; ar dy Ddafydd ac ar breſwylwyr Jeru- 
ſalem mae'r addewid o dywalltiad Yſp:yd gras a 


' gweddiau : ar fynydd. Seion y diſgyn y fendith, 
yno y mae calon Duw ; fe ddywed Jeſu Gtiſt, 


pa le bynnag yr ymgynnhullai dau neu di i yn el 
enw ei tod ef yn y canol yn caniattau eu gotyn- 
ion; ac os y I Jeſu yno diau fod calon Duw 

vno, canys mae ete yn cary pyrth Seion. 
Ss | od Am 


(13) 
Am ſod cymmundeb eglwys yn gaethiwus, nid 


des un creadur, nefol, dacarol, nac uffernol nad 
yw tsn ryw derfynau, neb yn meddiannu per- 
faith rydd-did ymhob yftyriaeth ond Duw ei 
hunan. Rhwymwch ef draed a dwylaw, a 
theflwch i'r tywyllweb eithaf ; dyna gaethiwed a 
dal it am dy holl rydd-did pechadutus preſenol, 
dan wg Duw yn dragywydd, fel dywed bardd, 

Et wenyw'r nef, a'r pwll ei wg, | 

Lle llawn webrwvir da a drug, 

Nid yw dyn heb fod mewn rhyw gymmundeb 

eglwys ond tel Jlwdn diarddel, heb fugail arno, 
na chorlan ganddo i droi iddi. Fe ddywedodd 


Salomon, Gwae yr unig, canys pan ſyrthio nid 


des ail 1'w gyfodi, Prey. iv. 10, 

Onid rhytedd yw fod cywilydd ar ddyn arddel 
a gwaſanacthu ei greawdwr a': gynhaliwr mawr, 
yr bwn ſy'n ei amgyléhu bob munud a bendithi- 
on rif y gwlith, a chanddo awdurdod i yſgaru ei 
enaid a'i gorph, a'i alwi fatn pan fynno N pan ar 


yr un piyd nad oes arno-un meſur © gywilydd 


1 ſathru ei gyfreitbiau dan draed yn gyhoeddus, 


tyngu, rhegu, cablu, cymmeryd enw Duw yn- | 


eter ar bob, coeg-achos, erlyd crefyyd, ceiſio 

an ei Dduw ei ddamnio gorph ac enaid ; i'r Dia- 
tol ei godi a'i twyta, .a'r meddwon delgyngu ar 
hyd yr heolydd, a'r butain eifledd ar lin ei chyf 
aili (dipyſtrydd ei henaid, a'i eiddo ei hunan he- 
yd) yn ra digywilydd yn y dafarn; gwybydded y 


damn wyr nad yw eu darnnedigaeth ddim yn hep- , 


pian; ar boll yſtrueiniaid eraill y dygir pob gwei- 
\hred, pa mor guddiedig hynnag y cyflawner, 
jtarn oleu yngwydd anneirif lu Dwys y ſtyr- 


ch yr ychydig bethau hyn, ac y rhaid rhodgj 


cyfrifam bob gait ſegur, a diyftyrwch wed'yn. 
| Gwrth, 


gymn 
ac ar 


heu i“ 
hunai 


redd x 


nid 
| nad 
are - 
w el 
W, a 
ved a 
enol, 


ardd 5 


indeb 
arno, 
>dodd 
o nid 


arddel 
nawr, 
dithi- 
aru ei 
an ar 
vilydd 
eddus, 


aw yn 


ceifio 
r Dia- 
agu ar 
ei chyf 


an he- 


I'yn, 
CW rth. 


( 19 ) 


Gwrth. Oni ddarllenir i'r apoſtolion fedyddis 
teulucedd cyfain, ac a allwn ddim barnu fod ba- 
banod mewn rhai o honynt ? ; 

Att. Gallwn yn hawdd iawn, wrrh weled teu- 
luoedd cyfain o fewn ein hadnabyddiaeth heb un 
o'u mewn, agos mor aml a'r rhai ſydd a hwynt. 

I ddiweddu, Gagdewch fod y matter fel 87 
mynner rhwng yt Enwaediad a Bedydd, dangoſ- 
„ch un gorchymyn neu ſiampl noeth o tedydd 
babauod trwy'r holl Deſtament Newydd, ac ni a 
roddwyn y goreu iweh'; eithr, o's oedd babanod 
yn ddeiliaid bedydd, pa fodd yr oedd yr apoſtoli- 
on, y thai a dderbyniaſant flaen- ffrwyth yr Yipryd 
morr anwybodus o'u breintiau eu hunain a'v plant 
efyd, ac mor ddifatter am y genedl i ddyfod, - 
na adawſent ryw goffa eglur am dano ya rhyw le 
yn yr yſgiifenadau ſanctaidd. 

Gwrth, Onid ydych with naccau aelodaeth 
She i fabanod yn eu gau allan o'deyrnas nefe 
edd 
Nac ydym (nid Papiſtial ydym yn dal nad ges 
achawdwriaeth ond yn eig cymmundeb ni) eithr 
Jymuno yn dda iddynt, gweddio droſtynt, © ran 
tachawdwriaeth eu heneidiau, yr ydym ya. eu 
zadael fel ein hunain i drugaredd, doethineb, a 
daioni Duw. Nyni a adawn eu colledigaeth Ye 
chei'ny, os meirw fyddant cyn cael yr bym a &l- 
wir bedydd yn gyfftedin, a'v claddant y tu aſwy 
tr lan gyda mwrddrwyr, a lladron, a phob t- 
gymmun-beth ; pe barnent hwynt yn gagwedig, 
ac ar ddeheulaw Criſt, pa ham na chaent du de- 
heu i'r llan? Yr ydym yn gadael ein bubanod ein 


e 


; hunain a baba nod eraill tel uchod yn llaw ttuga- 


redd gyd ag uu o ddirgelion teytnas nc ſoedd, nid 


„ 


ar un haeddiant na theilyngdod rhien!, na neb | 
arall namyn leſu Giilt, yr hon a fu yn faban ei] 


hun, ac a wyr pa fodd i'w trefnu yn well na neb 
arall, yn ei law ef y gadawn hwynt, gan derſynu 
yn yr hyn a ddywedodd y diweddar enwog Mr 
Ralph Erſkin yn ei Odl am waith ac ymdrech y 
Nefolion idoyrchafu gogoniant rhad Ras, 

Roe dd yno rai o'r crud a'r bru. 

Am ganu'n llon uwch pawb o'r llu, 

nt gael eu dwyn i'r nefol dir, 
Cyn ymgais hon na'i wel'd yn wir. 
Gwrth. Clywch, wrth wadu bedydd dwfr 

babanod chwi a'n hyſpeiliwch ni o'n bolt Griit- 


ianogrwydd, canys nid ydym ni yn cyfrit neb"pn 


Griftanogion ond y rhai ſy wedi eu bedyddio fel 
y dywedwn, neu wedi cael cred a bedydd. 
Att. Mawr yw'ch anwybodaeth ! nid taenell- 


iad dwff yn wyneb bavan, na throchiad un dyn 


mewn oedtan ſy'n ei wneutliur yn Griftion. ond 


cacl ei wneuthur yn gyfrannog o Yipryd Criſt, 
cae] ei fedyddio a'r Yipryd Glan; ac nid ve: 
neb yn wir ddeiliaid bedydd dwfr ond y rhai a 
fedyddiwyd a'r Yipryd Glan, Od oes neb he 
Yipryd Grift ganddo nid yw bwnnw yn.eiddo ef 
ddim yn Griftton, Megis ag mai yn y dyn oddi 
fewn yr yma flodd pechod a |lygredigaeth- gyntaf 
ſelly yno mae Yipryd yr Arglwydd yn ymaflyc 
gyntaf, ac tel olwyn fawr yn troi'r dyn oddiall 
an o bob gau-lwybr i ffordd y gwirionedd &'r by 
wyd. Oddifevn mae gwir gre fydd yn dechreu 
ac oddiyne i broffes allanol. Credais, ac an 


hynny lleferais. A'r galon y credir i gyhawnderf | 


ac a'r geneu y cyllefir i jachawdwriseth. C 
herwydd eich bod yn feibion yr anfonodd Du 
Yipryd ei Fab ich calennau chwi yn llefair 


. Abba, Dad. Yr. HYM 


* 


3 
1 
1 


na neb | 


iban ei 
na neb 
erſynu 
og Mr 
rech y 


duft 
| Griit- 


neb za]. 


dio fel 
J. 

taenell- 
un dyn 
on. ond 
d Criſt, 
nid ve! 
' rhal a 
heb he 
eiddo ef 
ya oddi 
. gyntaf 
yma fly. 
oddiall 
d a'r by 
dechreu 
, AC All 


cgawnderly | 


zeth, C 
odd Du 


a llefain 


HYM 


% 


6 
Yr HYMN ar Ddydd Bedydd 
CREDADYN. 


DR Bedydd, Dydd Prindas yw, 
Priodas ddoeth ag Eglwys Dduvy : 
Dydd mya'd truy'r Drws i mewn i'r Ty, 
Dydd troedio Camrau'n Prynwr cu, 


Dydd dechreu dilyn ol y Praidd, 
Troi Cefn ar Lwybrau blin y Blaidd ; 
Dydd myn's tan Groes yr anwyl Griſt, 
Bydd o Utudd-dod teg thoi Tyſt, 


Dydd myn'd trwy Ffydd i“ fwynaf Fedd. 


Dydd adgyfodi'n by mewn Hedd: 


Dydd myn'd tan Nod y Bugail mwyn, 
Fu tyw' tu farw, dros ei Wyn, 


Dyed myn'd yn Filwr o wir fodd, 


Tan Faner leſu'n gu ar go'dd: 


Vn erbyn Satan, Byd, a Chnawd, 
Er Brdiat, er Briw, er Gwen, er Gwawd. 


Uchenaid i'r un fo'n cael ei fedyddio. 


Fel trochi'm corph, fy'm pen a'm traed, 
Troch f enaid yn dy werthfawr waed; 
Ac. fel o'r bedd cyfodaiſt di, 

Vth Yſpryd c'od ty enaid cu. 


Arallir Oynnulleidfa. | 
Mawr, wrth dy Arch, ein Llywydd llon, 
Wale ni yma ger dy Fron; 15 
Bendithia heddyw'th Ordinhad, | . 
_ Cyftawna'th rwydd Addewid rad, 


C 28% 


Yr HYMNamyrUNDEB, &c. c 
; 5 ' — | ol 
1. AN yſtyriwyf y berthynas C 
| Sydd rhyngof a'r Meſſias mwyn, Pan 
Ni allaf lai na charu'r Seilo A 
Tra bwi'n rhodio, teithio, twyn ; Bw 
Cya bod y byd ces faith arfaethiad R 
I fabwyſiad ynddo ef, 6. 
Ces fy nirgel gynnwys ynddo \ 
Nes iddo neidio lawr o'r Nef. Yn 
2. Pan ddaeth Gabriet i Nazareth ( 
Yn gennad odieth gynt at Mair, | | Bw1 
Fy uno ynddo ces afr Duwdod | 9 
Pan i'r Dyndod daeth y Gair; Lle 
Pan cadd o'r wyryf-wraig ei eni 13 A 
» Mewn prefeb draw ym Methlem dre | 7. 
Run fwynedd funud ganwyd finnau / 
Yn bur ddtfeiau ynddo fe; I Par 
3. Pan oedd ar arffed ei fam egwan P 
V pryd nad oedd ond baban byrr, Pan 
Pan daeth y.dgethion o'r Dwyrein-dir = 
Roi iddo aut a thus a myrr Ma 
Yn ei enwaediad fe'm henwaediwyd 1 
Vn ol y ddeddf ordeiniodd Duw,  - 8. 
Pan aerh y Bachgen o dref Bethlem \ 
I. Gaeruſalem gaerau ſyw. Ac 


4. Vn anwyl yno te'm dygodd ynd do \ 

I'n cyd-gyflwyno mewn wodd cu, Ac 

Pan orfu ffol i blith yr Aiphtiaid 5 xy 
Ac Ethiopiaid diriaid du; Ox 

\ Pan (ar ol marw creulon Herod) l 
I barthaa Galilea daeth, 9 
Pan ymddiddanai a'r atbhrawon IEA 
„ . ®Mewn pyagciau dyfnion firwythlon * | 
"Ex | pe WH Sy 5. Pan 8 


1 


th. 


(23 } 


5. Pan ynghyflawnder yr hen, amſer 

Ot uchelder daeth yr Oen, e Oh 
Yn y Jorddonen gan hen Joan 

Ces tedydd purlan heb ddim porn ; 
Pan ddiſgyonai'r «Yfpryd megis clom nen, 

A'r llais yn llawen ddweud o'r nef, 
Hwn ydyw fy anwyl Fab calon, | 0 

Rwi'n berttaith foddlon ynddo ef. l 
6. Yn yr holl brofedigaeth aethlyd» 

Vn yr ympryd hefyd hir, 
Yn mynd o ddeutu dan bre gethu. „ 

Gwneud daioni trwy'r holl dir; | L s. 
Bwrw allan hen gythreuliaid, / ff 
o [achau pob diriaid &olur dyn. 
Lle ceifio ei dalu diodde'ei gablu 

Am et hael ddaioni ei hun, 

Yn Gethſemane pan weddie, 
A'r gwaed pan chwyſe ya dorche du; 


Pan cymrai'r cuſan-frad gan Judas, 


Pan cymrai ddal gan ddiras lu; 
Pan yt holwyd, pan condemaiwyd, 
Croes-hoeliw y brathwyd ef mor brudd ; 
Marw, claddwyd, adgyfodai, 
Ac i holl rwymau daeth yn rhydd. 
8. Of genbedliad i'w ddyrchatiad 
Yr ydwyf ynddo fel mewn twr, 
Ac ar yr orſedꝗ .cwi nawr yn eiftedd 
Vun fy'm pelt ain am Canol wr, 
Ac telly byth i dragwyddoldeb - | 
Parhau wna'r undeb ya ddidyn, | 1 
'© pwy ddatgana fy ngogoniant | | 
Dres byth trwy ffynniaut haeddiant hwa, + | | 
. Mae's undeb yma fel tur Daſydd, 
Tarianau ſil fydd ynddo fe, 


i" > , * 


Holl 


. — — — a * : 
* —— —ͤ— —p— pa 


—— 2 
*y N 


( 24) 


Höll biiodoliaethau'r Duwdod 
Oi blaid yn barod yn dai ble; 
Ni all holl al luoedd- uffern 
Er mort gadarn dotii bon, 
| 1 unrxhyw beth a ellir enwi 
Nes dygcec'r dyn i'r nef vn. grwyn. 
10. Yr undeb hwn ſy'n dal y netoedd 
A' hol luoedd yn gyttun 
Yr undeb hwn ſy'n dal yr eglwys 
Er morr amtrywiol etto yn un; 
Yr undeb yma yn awr angeu | 
' Ddwg eneidiau i'r nefcedd fiy, 
Ac ar ddydd yr adgyſodiad 
Cytyd gyrph o'r ddacar Cdu, 
8 Mae'r fath agoſder. a dirgelwch 
Vn undeb Criſt 4 chriſtion byw, 
A ſydd yn ei ber fon heddyv- 
Rhwng anion dyn ac anjian Duw : 
Mae yn ei galon mort ddiogeled, 
| Canvylle ei lygad yn ddi-lyth, 
I Un cnavd, un alpwrn a'r Anwylyd; 


* 


(©, 


U 
— —— —_— 4 
a7 [ 3 * 


= B: . Dn yſpryd ac, un bywyd b 
* . 12, Profi f. hun yn un a'r } 
Þ 1 Prof r, Jetu'ynnot fi, "Fes 
J 3% 8 Yw' r hell gyfur wyt#yn ddewis 
Eg | Ar hys o ddyrus ddaeat ddu; 


 Ar,hya yma mae fy hyder, 

O bob cylyzder caf fy nWyng 
1 A'r awr olaf er ty elw, | 
—_— -. At yr hwn tu marw er fy mo. 


T ERF IN. 


